


જાગૃત ઉજાગર 


નખત્રાણા : અબડાસા વિધાનસભા પેટા 
ચૂંટણીનો પ્રચાર હવે અંતિમ દિવસોમાં છે. ત્યારે 
રાજકીય પક્ષની સભાઓ તેમજ અપક્ષની 
સભાઓ થઇ રહી છે. કોગ્રેસ-ભાજપ નેતા 
કચ્છમાં સભા કરી તો હવે અપક્ષ ઉમેદવાર હનીફ 
પઢીયારની સભાને સંબોધવા પૂર્વ મુખ્યમત્રી અને 
પ્રજા શક્તિપાર્ટીના પ્રમુખ આજે કચ્છ આવ્યા છે. 
તો ૩૦, ૩૧ મીએ વડગામના ધારાસભ્ય જીજ્ઞેશ 
મેવાણી કચ્છ આવી રહ્યા છે. 

આજે ભુજ મધ્યે ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમત્રી 
શકરસિંહ વાઘેલા પધાર્યા છે. આવતી કાલે 
શકરસિંહ વાઘેલા જગલેશ્વર મેદાન, નલિયા 
ખાતે સવારે ૧૧ કલાકે સભાને સંબોધશે. 
અબડાસા ચૂટણીમાં અપક્ષમા ઉમેદવારી 
નોધાવનાર મુસ્લિમ અગ્રણી હનીફ પઢીયારના 
સમર્થનમાં કચ્છની ૦૨ દિવસની મુલાકાતે 





ન્‌ 


કરવા આવી રહ્યા છે. અબડાસા વિધાનસભા 
વિસ્તારના ત્રણેય તાલુકામાં આ બે દિવસ 
દરમ્યાન સભાઓ સબોધશે. ૩૦ તારીખે સાજે 
કોઠારા, ૩૧ સવારે ૧૧ વાગે દયાપર અને 
૩૧મીએ સાજે ૬ વાગ્યે નખત્રાણામા સભાને 
જીજ્ઞેશ મેવાણી સંબોધશે તેવું રાષ્ટ્રીય દલિત 
અધિકાર મચ કચ્છના નરેશ મહેશ્વરીએ જણાવ્યું 
હતુ. 

અબડાસા ચૂંટણી પ્રચારમાં મુખ્ય પક્ષો 
સિવાય અપક્ષ ઉમેદવારના સમર્થનમાં મોટા 
નેતાઓની સભા અને અપક્ષ ધારાસભ્ય જીજ્ઞેશ 
મેવાણીની જન જાગૃતિ સભાઓ પર કચ્છ 
વાસીઓની મીટ મડાણી છે. આ ઘટનાક્રમ જોતા 
અબડાસાના રાજકારણમાં આ વખતે નવાજુની 
થવાના એધાણો રાજકીય આલમમાં જોવા મળી 
રહ્યાછે. 





શકરસિંહ આવ્યા છે. હનીફ પઢીયાર કે જેઓ 
અબડાસા બેઠક પર અપક્ષ ચૂટણી લડી રહ્યા છે, 

તેઓ પર આક્ષેપ થયા હતા કે તેઓને ભાજપદ્વારા 
ઉભા કરાયા છે. ત્યારે ૨૦૧૭મા કોગ્રેસ છોડ્યા 
બાદ સતત ભાજપ કોગ્રેસ બંનેનો વિરોધ કરનાર 
શંકરસિંહે અપક્ષને ટેકો કરતા આ મુદે હવે 


અબડાસામા રાજકારણ વધુ ગરમાયો છે. 


આવનારી ૩૦, ૩૧ ઓકટોબરના 
આંદોલનના ચહેરા તરીકે જાણીતા વડગામના 
ધારાસભ્ય, ગુજરાતના ફાયરબ્રાન્ડ યુવા નેતા 
જીજ્ઞેશ મેવાણી પણ કચ્છ મુલાકાતે આવી રહ્યા 
છે. જીજ્ઞેશ મેવાણી કોઇ પક્ષના સમર્થનમા નહીં 
પણ ચૂટણી સમયે જન જાગૃતિ માટે સભાઓ 


જનતા નુ રૂખ જોતા શિક્ષિત ઉમેદવાર 
ડો.શાતિલાલ સેંઘાણી જેઓ સહુ ના પ્રિય પણ છે 
અને ગ્રાઉન્ડ લેવલ ના કાર્યકર તરીકે નામના 
મેળવી છે તો જનતા તેમને જ વિજયી બનાવશે 
તેવો અણસારસહુને છે. 

અબડાસા નુ ઇલેક્સન કોઈ પાર્ટી માટે 
અગત્ય નુ નથી પણ જનતા ના મોભી એવા 
ડો.શાતિલાલ સેંઘાણી જેવા વ્યકતિ વિધાનસભા 
મા બેસે એક પશ્ચિમ ક્ચ્છ નો આવાઝ ત્યાં પહોચે 
તે કટિબદ્ધતા પ્રજા મા જોવા મળે છે. આવનાર 
સમય જ સહુ ને કહેશે... શિક્ષિત ઉમેદવાર ને 
પ્રજા ઈચ્છે તે વ્યાજબી જ છે ને કે સારું શાસન 
આવશે... 


વિસાખાપટ્ટનમઃ આધ્રપ્રદેશ મા નવરાત્રી ઉત્સવ ખુબજ ધામધૂમથી ગ્રુપ મુજબ ઉજવેલ.. 
જેની એક ઝલક... 





00: 01 








શ્રી કચ્છી કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ ટ્રસ્‍ટ ફડ પ્રેરીત શ્રી ઘાટકોપર પાટીદાર સનાતન સમાજ મુબઈ 
આયોજિત નવરાત્રિના દશેરાના દિવસે ઉમા મહેશ્વર યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આયોજન 
ઘાટકોપર પાટીદાર વાડી માં ઉમિયા માતા ભાવ મૂર્તિ બેસાડી છે તેના પાટોત્સવ નિમિત્તે કરવામાં આવે 
છે. સરકારના નિયમ મુજબ ૫૦ જણાને જ બોલાવી શ્રી મુબઈ યુવક મડળ, ઘાટકોપર યુવક મડળ, 
મુબઈ મહિલા મડળ અને ઘાટકોપર મહિલા મંડળ નો સહયોગ રહ્યો હતો. ઘાટકોપર સમાજના પ્રમુખશ્રી 
પ્રકાશભાઈ માવાણી તેમજ મહામત્રીશ્રી અમરતભાઈ સેંઘાણી ઉપ પ્રમુખશ્રી જયતીભાઇ રામજીયાણી 
અને જીગ્નેશ ચૌહાણ, ખજાનચીશ્રી નટવરભાઈ ધોળુ તેમજ સર્વ હોદ્દેદારો અને કારોબારી સભ્યોએ 
ઉત્સાહ પૂર્વક સહભાગી થયા હતા અને ખાસ કરીને અબે મા ના ગરબા નુ વિસર્જન વાડીની અદર જ 
એક મોટા ટોપમા કરવામાં આવ્યું જેથી આપણુ પર્યાવરણ શુદ્ધ રહે. આ હવન માં ખાસ કોરોના થી 
બચવા માટેની જડીબુટ્ટીઓ અર્પણ કરવામાં આવેલ હતી. હવન ના મુખ્ય યજમાન તુલસીભાઈ 
નાકરાણી અને તેનો પરિવાર ને સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું હતુ. સાજે સમૂહ મહાપ્રસાદ લઇ ગરબા નું વિસર્જન 
કરી અને છૂટા પડયા હતા. . 


સમાજ સાથે પરિવાર નુ ગૌરવ 


પોકાર અકિત દયારામ નખત્રાણા માં 
ઉમિયા મેટલ વાળા ના સુપુત્ર... 


દયારામ ભાઈ અને નિર્મલા બેન ના સુપુત્ર 
અકિત નો અભ્યાસ પારુલ યુનિવર્સીટી વાધોડિયા 
વડોદરા માં ચાલુ હતો. . જેઓ 3..દ્વા11 બેચલર 
ઓફ ફાર્મસી માં પાસ થઈ ને પરિવાર નુ ગૌરવ 
વધાર્યું છે સાથે સમાજ નુ ગૌરવ પણ ઉજળું કરેલ 
છે. 








તેમને અભિનદીત કરીએ છે. 


માતાપિતાની આકાક્ષાઓ પાસે બાળકનું શૈશવ હારી જાય છે. એના વિસ્મયનું અને એની સુષુપ 
ઇચ્છાઓનું બાળમરણ થાય છે. અને, વિસ્મયનું સ્થાન લે છે જેવું છે તેનો માત્ર સ્વીકાર ! પરિણામ એ 
નીપજે છે કે બાળકની અંદર છુપાયેલો સશોધક મૃત્યુ પામે છે. કદાચ આ જ કારણે આપણા દેશમા 
સંશોધન વૃત્તિ-પ્રવૃત્તિ વિકાસ પામી નથી. 


ખરેખર તો માતાપિતાએ બાળકો સાથે વધુમાં વધુ સમય વિતાવીને, સંવાદ કરીને, એમની સાથે 
રમીને, એમની સાથે ગીતો ગાઈને એમને ખીલવવા જોઈએ. . 

તોજ એ આનંદિત રહે અને એમનુ વિસ્મય તત્ત્વ વિકસે. 

ક્યારેક બાળકો જાણ્યે-અજાણ્યે કોઈક પ્રશ્નના ચિત્ર-વિચિત્ર જવાબો દઈ દે છે. એમના જવાબો 
પ્રશ્નને સુસંગત હોય કે ન હોય પણ વિચારતા કરી મૂકે એવી કોઈક નવી જ દિશા ઉઘાડનારા હોય છે. એ 
અગે શાતિથી વિચાર કરવાથી બાળકની રુચિ-પ્રકૃતિની પરખ પણ માતાપિતા કરી શકે. 


મિશન અભિમન્યુ 
શ્રી ઉમા એજ્યુકેશન અને ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ. 
૭10૪ ।11110111211011 ૮ 5૬૦1૧1૦૦ 








નવરાત્રી ની ઉપાસના ને ગામ નું ગૌરવ જાળવવા ના પ્રયાસ સ્વરૂપે કોટડા (જ)ના યુવાનોએ ત્રણ 
દિવસ કરેલો પ્રયત સફળ થયો, ત્રીજા દિવસે પ્રથમ નોરતાના સંધ્યા દ વાગે 'શેરી ગરબી” માટે 
મામલતદાર તથા પોલીસ કચેરી માં થી લેખિત પરવાનો મળતા આ શેરી ના ૨૭ પરિવારોમા આનદ 
સમાતો નહોતો. ગરબે રમવા મળશે એ ખુશીમાં ગરબી શરૂ કરવા માટેસહુ તડામાર તેયારી કરવા લાગી 
ગયા. પ્રથમ નોરતાના જ સંગીતના સથવારે ગરબીનો ઠીક નવ વાગે પ્રારભ કર્યો. ભલે તે દિવસે વરસાદ 
નો અવરોધ રહ્યો જેથી કાર્યક્રમ ૧૦:૦૦ વાગે પૂરો કરવો પડ્યો . 


સલાટ શેરી મા વસ્તા ૨૭ પરિવારોએ પરવાનગી મળશે એ આશાએ આગોતરું આયોજન કરેલુ 
એ મુજબ માતાજી ના નવ નોરતા માટે પ્રતિદિન ૦૩ પરિવારો આરતી ઉતારે જેથી બધા જ પરિવારને 
આરતી તથા દૈનિક પ્રસાદીના દાતા હોવાનો લાભ મળે. 


નવરાત્રિના બાકીના દિવસો આનદ ઉલ્લાસ સાથે નિર્વીઘ્ન પુરા થયા. અષ્ટમી ના નવ કલાકે 
"મહાઆરતી" નું વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું જેમાં ગ્રૂપોના નાના મોટા સહુ કોઈએ ભાગ લીધો. 
રાત્રે બાર કલાકે ગરબાનું વિસર્જન કરવામાં આવ્યું. આજ દિવસે મહાપ્રસાદમાં "ચુરમુ'નો પ્રસાદ સલાટ 
પરિવાર ના પ્રપૌત્ર જયંતભાઈ જવાહર લીંબાણી તરફથી હતો. આયોજન ના નવમા દિવસે માતાજીની 
પાન પ્રતિમા ની આરતી ઉતારી મહાઆરતી બાદ મહારાસ ગરબા નું આયોજન હતુ જેમા સલાટ શેરીના 
નાનામોટા ૧૬૭ જનસંખ્યાની નોધ જે પોલીસ સ્ટેશને કરાવી હતી સિવાયના પણ ભાઈ-બહેનોએ લાભ 
લીધો. 


આ કાર્યક્રમનો લાભ સલાટ શેરી ને અપાવવા માટે નિમિત્ત બનેલા મામલતદાર સાહેબશ્રી તથા 
પોલીસ સ્ટેશનના સર્વે સ્ટાફ નો શેરી નિવાસી સૌના વતી યુવા કાર્યકરોએ રૂબરૂ મુલાકાત કરી દિલથી 
આભારમાન્યો. 


સૌના ચેહરા આનદ થી પુલકિત હતા. કોરોના હતો પણ આપણે તો ખૂબ જ રમ્યા, ઝુમ્યા એવા 
ભાવ સાથે.. 


આ અવસરે સોને સલાટ શેરી ના જય અબે.. 


પ કું 





ક.ક.પાટીદાર સમાજ લાલબાગ- બેંગલોર દ્વારા ભક્તિ ભાવ પૂર્વક ઉજવાયેલ મ 
નવરાત્રી મહોત્સવ ની ઝલક.. તહેવાર ઉત્સાહ આપે છે એટલે જ એને ઉત્સવ કહેવાય છે . 





ક્ટ ડી 


દ. _ 
હડ ર 
(ઊં. મ 








”તિ00: 02 


મોદીના કાર્યક્રમમાં હાજર રહી પોતાના ફોટા 
નમો એપ અને પેજ ગૃપમાં અપલોડ કરવા 
જણાવ્યું હતુ. સરકારે સૌથી વધુ કામ કચ્છમાં કર્યા 
હોવાનો તેઓએ દાવો કર્યો હતો. ભૂકપ બાદ 
કચ્છી લોકોની મહેનતથી અને નરેન્દ્ર મોદી 
સરકારમાં આવ્યા તેના દ્વારા કચ્છ હતું તેનાથી 
પણ સારૂ ઉભું કર્યું છે. અબડાસા વિસ્તારના કામ 
માટે ધારાસભ્ય તરીકે પ્રદ્યુમનસિંહ જાડેજાને 
ફરીથી ચૂંટી વિધાનસભામાં મોકલવા અપીલ કરી 
હતી. કારણ કે પ્રદ્યુમમસિંહ કોગ્રેસમાં કામ ન 
થતા હોવાથી અબડાસાના વિકાસ માટે પોતાના 
પદ પરથી અને કોગ્રેસ માથી રાજીનામુ આપી 
ભાજપમાં જોડાયાં છે. ભાજપ સરકાર કીસાનો 
માટે તેમજ આત્મનિર્ભર યોજના જેવી અનેક 
સરકારી યોજનાઓ લોકો સુધી પહોચાડી, વધુમાં 
વધુ લોકો લાભ લે તેવુ કરવા કાર્યકરોને જણાવ્યું 
હતુ. 

આજની સમગ્ર મીટીંગમાં ભાજપના 
અબડાસા વિધાનસભાના ઉમેદવાર પ્રદ્યુમનસિંહ 
જાડેજાને ૦૮ વિધાનસભા બેઠકો માંથી વધુમા વધુ 
લીડથી અબડાસા બેઠક ભાજપ જીતશે તેવો 
કાર્યકરો સમક્ષ વિશ્વાસ ક કર્યોહતો. 


પક્ષ ના કાર્યકરો ને એ પણ દહેશત નો 
અણસાર છે કે અહીં એકવાર જીતે એ બીજીવાર 
જીતતા નથી..આ ભય પણ સમગ્ર કાર્યકર ના 
ઉત્સાહ ને કોરી ખાય છે એ વચ્ચે ભાજપ ના 
નખત્રાણા ના કાર્યકરો ની જહેમત કામે લાગે એમ 
છે એવી અભિવ્યક્તિ સહુ ને થવા લાગી નો 
અણસાર છે.. 


રૂ સા. પ્ર 


મ 1 ધુ. -:૪#ન્ક કાક 
/ #કગા રઇ ક” *--: 





નખત્રાણાઃ ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ સી. આર. 
પાટીલ ગઈકાલે કચ્છમા નખત્રાણા મુલાકાત 
લીધી હતી. કાર્યકરોને મળી અને પોતાનુ 
વક્તવ્ય આપ્યુ હતુ. યુવા ભાજપના કાર્યકરોએ 
કચ્છમાં જેની ખેતી થાય છે તેવા ડ્રેગન ફૂડથી 
તેમનુ વજન કર્યું હતુ. 

ત્યાર બાદ નખત્રાણાના ઉમા વિદ્યાલયના 
હોલમાં કાર્યકરોને સબોધન કર્યું હતુ. મુખ્યમંત્રી 
વિજય રૂપાણીની સભાને સફળ બનાવવા બદલ 
કાર્યકરોને અભિનદન પાઠવ્યા હતા. ભાજપના 
કાર્યકરોએ બનાવેલ પેજ સમિતિ થકી તેઓ 
હાઈએસ્ટ લીડ સાથે સાંસદની ચૂટણી જીત્યા 
હોવાનું પણ જણાવ્યું હતું. ૦૮ વિધાનસભાની 
પેટા ચૂટણીમાં સૌ પ્રથમ પેજ સમિતિ અબડાસા 
ભાજપ કાર્યકરોએ બનાવી છે. આ પેજ સમિતિના 
કાર્યકરો ભાજપ ઉમેદવાર પ્રદ્યુમનસિંહ જાડેજાને 
૫૦ હજાર મતે જીતાડવા જણાવ્યુ હતુ. ભાજપનો 
નાનામાં નાનો કાર્યકર સમાન મહત્વ ધરાવે છે. 
પેજ સમિતિના કાર્યકરો ભાજપની જીતની લીડ 


વધારે છે. આવતી કાલે પ્રધાનમત્રી નરેન્દ્ર 


આવો વાત કરીએ, શેરપુરા (ધોળકા) ના 
વતની હાલ ધોળકા સ્થિત સવજીભાઈ 
દેવસીભાઈ પોકાર ની - જેમનું જીવન માત્ર સેવા 
કાર્યબનીને રહી ગયું છે . બગોદરા સ્થિત આવેલ 
- માનવ સેવા પરિવાર આશ્રમ કે જયા ૧૫૦ થી 
વધારે તરછોડાયેલા તેમજ અસ્થિર મગજના 
પુરુષો - મહિલાઓને આશરો આપી તેમની 
સારવાર કરવામાં આવે છે તેવા ભગીરથ કાર્યમા 
તેઓ સેવાકાર્ય ની સાથે સતત દેખરેખ પણ રાખી 
રહયા છે. ઉપરાત ધોળકા ચીકલી તળાવ ખાતે 
ચાલી રહેલ અશ્ક્ષેત્ર માં પણ તેઓ અનેરી સેવા 
આપી રહયા છે. વર્ષોથી ખંડેર પડી રહેલા 
સ્મશાનને પણ ઉપવન બનાવવાનુ તેમણે બીડું 
ઝડપ્યું હતુ. સવજીભાઈએ ઘણાં બધા જરૂરિયાતમદને દવાની સહાય અને વિદ્યાર્થીઓને નિસ્વાર્થ પણે 
ભણતરમાં મદદ કરી છે. સાધુ સતો ની સેવામાં સતત તત્પર રહેતા તેઓ સમુહલગ્નોમાં દાન આપતા 
રહયા છે. શેરપુરા ખાતે વિદ્યાલક્ષ્મી અમૃતકુભ ની યજમાની ઉપરાત ૨૫૦૦૦ ₹ ના ટોકન ઉપાડી 
સમાજસેવાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતુ. આવી ઘણી બધી સામાજીક સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ સાથે 
જોડાઈને "સેવા પરમો ધર્મ" ની ઉક્તિને તેમણે ખરા અર્થમા સાર્થક કરી છે. જીવન મા માનવીય 
અભિગમ નો ઉતમ ઉદાહરણ સવજી ભાઈ છે. . 


શ્રી અ.ભા. ક. ક. પા.સમાજ ની પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ દ્વારા પ્રસ્‍તુત. 
“સનાતન ધમ પત્રિકા” ૧ મિનિટ ના સમાચાર મા 
પૂછાતા પ્રશ્ન ના જવાબ અને વિજેતા 





પ્રભુ શ્રી રામના લકા વિજય બાદ, 
અયોધ્યા કયા માર્ગે અને કયા દિવસે અયોધ્યામા આગમન થયુ હતુ...?? 
જવાબ : આકાશ માર્ગ થી અને કારતક સુદ પાચમ ના દિવસે પહોંચ્યા હતા.. 
જવાબ આપનાર વિજેતા ઃ આજે કોઈ વિજેતા નથી.... 


ટેસ્ટ મેચ મા કા ધીમી સદો મારનાર બેટ્સમેન નુ નામ ર ક 
આજના પ્રશ્ન નબર ૧૪૯ માટે % તો આજની સમાચાર વિડિ ન લપ... 
આપનો જવાબ આપના નામ અને ગામ સાથે આજ રાત ૧૨ વાગ્યા સુધીમા 
વોટ્સેપ દ્વારા 7718977774 પર મોકલો અને જીતો ઈનામ ... 


આપણુ મુખપત્ર, આપણો સમાજ, ઘર ઘર પહોંચાડીએ આપણો અવાજ.. 


[2 ગી 














સ્વ. સવિતાબેન ભવાનજી ધોળુ, ઉમર : ૬૫ વર્ષ 
કચ્છ : મોટી વિરાણી, હાલે : નાગપુર. 


સ્વ. મનોહર નારણ શિવજીયાણી, ઉમર ઃ ૪૭ વર્ષે 
કચ્છ : નાના અગીયા 








